























a 1 FF 
4 E 


FI y ; 
FFR ME 


YNGHYD Cr 
LL r FEL 


A GALARN AD, 


ER COFFADWRIAETH AM Y 


PARCH W. DAVIES, 


“GYNT GWEINIDOG YR EFENGYL 





YN SALEDU, LLANYMDDYFR, 
AM 17eg O FLYNYDDAU; 


Yr hwn a orphenodd ei yrfa, Tachwedd 2ail, 1844; 


YN 44 MLWYDD OED. 
GAN JAMES REES, LLANYMDDYFRI: 


“Gwyn eu byd y meirw y rhai sydd. yn marw yn yr Arglwydd.” 


LLANYMDDYFRU:. 
A8GDMFWYD, GAN JAMES EU HEOL Y BRENIN; 


WW | _ 1846. 


















BYŶR GOFIANT. 


Y Mae holl genhedloedd y ddaear (hyd yr nod yn eu 
cyflwr barbaraidd), wedi dangos mawr sel, am anfarwoli 
a bytholi coffadwriaeth am eu hanwyliaid a'u henwogion, 
trwy wahanol ddulliau; rhai trwy, gofgolofnau, ac 
eraill (rwy wahanol gofnodau; a dengys ein gwlad ein 
hunain hyn yn amlwg, trwy y colofnau o feini geirwon 
a welir yma a thraw ar hyd y dywysogaeth; ond yn yr 
Ysgrythyrau santaidd gwelir dull ardderchog o hyn yn 
cael ei ddwyn ym mlaen gan y proffwydi a'r ysgrifenwyr 
ysprydoledig yn rhagoraf, o herwydd eu bod yn eu hys- 
grifenu;'a diau mai dyma y dull goreu ac ardderchoeaf 
i drosglwyddo gwybodaeth i'r oes a ddel o ŵn dull arall. 
Ac y mae yn sicr fod yr arferiad yn ddefnyddiol a chan- 
moladwy, a thrwy hynny yn deilwng o efelychiad; 
oblegid, wrth ddarllen Buchdraethodau am enwogion y 
cyfodir ym mhawb, e'r glaslanc i'r henafgwr briglwyd, 
awydd.am ymdebygoli iddynt yn yr hyn oedd rin- 
weddol a defnyddiol. Ac os oedd cofnodi bucheddau y 
rhaia hynodasant eu hunain mewn defnyddioldeb yn y 
wladwriaeth; neu a ragorasant yn eu gwrol orchestion 
«ros eu gwlad ar faes y gwaed, yn deilwng o gael eu 
_ cofnodi (fel yn ddiau ei bod) mwy o lawer ydyw y ddyled 
sydd ar Gristionogion i gofnodi bucheddau y rhai hynny > 
a fuant yn addurn i grefydd yr Oen, gan gysegru eu by- 
wyd yn gwbl i'w wasanaethu ef a'i Eglwys, ac ymdrechu 
trwy bob moddion at achubiaeth eneidiau anfarwol, a 
lledaeniad Teyrnas Emmanuel yn y byd. Mae hyn i'w 
weled yn amlwg, wrth ystyried pwysfawredd tragyw- 
ddoldeb yn fwy nag amser, a dedwyddwch bythol eneid- 
iau yn fwy na'u lles tymorol; a hyna gaiff fod dan sylw yn 
yr ychydig linellau canlynol yn ol fy nawn byr, a'r ych- 
ydig ddefnyddiau sydd wrth law; sef byr goffadwriaeth, 
am y Parch W. Davies, gynt o Salem, Llanymddyfri. 
Caraswn pe buasai rhagor o ddefnyddiadau wrth law, a 
rhyw un medrus wrth y gorchwyl, fel y buasai cofiant 
teilwng o hono i gael ei gyhoeddi; ond gan mai fel arall y 
mae, nid oes ond gwneuthur y goreu yn ol y defnyddiau. 
Mae yn ymddangos i'r Parchedig W. Davies gael ei 
eni a'i fagu yn y Glasgoed, yn Mhlwyf Henllan-am- 
coed, Swydd Benfro, yn y flwyddyn 1800. Enwau ei 
rieni oedd John ac Elizabeth Davies: yr oeddent yn 
grefyddol a pharchus yn eu cymydogaeth; bu ei Dad rai 
blynyddau yn perthyn i'r Eglwys Sefydledig, 

















3 
Ond wrth ystyried natur Eglwys y Testament New- 
ydd, ymunodd â'r Eglwys gy nulleidfaol yn Henllan, dan 
ofal y Parch J. Lloyd. Ei Í'am ydoedd yn aelod hardd 
a defnyddiol gyda y Bedyddwyr, a llafurus iawn ydoedd 
yn ei chylch, a diwyd iawn, gyda'r moddion cyhoeddus. 
Llawera gynghorodd ac a hyfforddiodd ar ei phlant yn. 
dlwybrau rhinwedd a chrefydd, a llawer gweddi daer 
oddiar galon deimladwy a ddanfonodd at Dduw drostynt 
ar iddo ymweled â hwynt yn ffordd ei ras achubol. 
Cafodd gwrthrych ein Cofiant gryn ddysg yn y Saes- 
onaeg yn y cymydogaeth pan yn ieuanc. Nid yw yn 
hysbys i'r "ysgrifenydd trwy ba foddion yr ymwelodd 
Duw â'i galon gyntaf; ond yr oedd yn fwy sobr na'i 
gyfoedion er yn blentyn, ac yn fawr ei awydd i ddysgu 
a chwilio yr Ysgrythyrau santaidd, a hynod ddiwyd g ryda'r 
mneddinfi cyhoeddus, yn sabothol ac wy(íhnosol. Dengys 
yr eginyn yr hyn a fydd pan ddel i addfedrwydd dyddiau 
yn gyffredin, cafodd ei dderbyn yn gyflawn aelod, yv 
25ain o Gorphenaf, yn y flwyddyn 1815, gan y Parch 
J. Lloyd, yn Henllan, pan heb gyrhaedd ei l5eg oed. 
Ni wnaeth Mr. Davies fel llawer o'r rhai a garant segura 
a diogiarol cael eile yn gyflawn yn yr Eclwys; ond 
dangosodd ei fod yn caru gweithio yn ngwinllan ei Ar- 
glwydd, a. gwneuihur a allai dros ei ogoniant yn y byd. 
Diwyd iawn oedd gyda'r moddion cyhoeddus yn yr Eg- 
lwys a'r gymdogaeth; ac ni adawai gyfarfod i fyned 
heibio, os gallai mewn un medd yn y byd ei gyrhaedd. 
Llawer iawn hefyd a weddiai am gael crefydd gyflawn, 
bydded iddi gosti faint a gostia iddo; ac am nerth i bara, 
ynddiwarthi grefydd. Cloddiodd yn foreu am y graig, 
ac adeiladodd arni gan reddi ei holl bwys ar Iawn y 
cyfryngwr, a dim arall am ei fywyd tragywyddol. Felhyn 
aeth ymlaengan gynyddu mewn dawn, gras, agwybodaeth, 
a hyny yn egluri bawb. Yn fuan iawn, trwy ei gynnydd, 
canfu yr Esclwys a'r gweinidog ei fod yn feddiannol ar lestr 
a thalentau mawrion, deall goleu a ehynneddfau cryfion, 
eymwys i'r weinidogaeth; am hynny mai pid cymwys 
eu cadw dan lestr; a thrwy hynny anogwyd ef yn daer 
i'w harfer yn eu plith, ynghyd â'r Eclwysi cymydog- 
aethol, lle byddai galw am dano, â hyn hefyd. y cydsyn- 
iodd gyda llawer o wylder ac ofn; gan eu hanog 1 weddio. 
yn dact drosto, a'i hy fforddi fel dyn i ieuanc, Yn awr can— 
fyddwyd, tr wy ei ddeall goleu ai ddull a ac CRYS yn 



















bv 





â 

egluro gwirioneddau y Bibl, ei fod yn llestr etholedig r 
drosglwyddo gwybodaeth iachawdwriaeth i'w gyd gen- 
edl; am hynny anogasant ef fyned i ân o'r Â throfâu,, 
fel y byddai iddo gael ei ddysgu yn y ieithodd dysgedig, 
a gwybodau angenrheidiol eraill, i'r diben i'w gymhwyso 
i waith mawr y weinidogaeth,—â hyn hefyd y cydsyn- 
iodd. Gosodwyd ef, o ganlyniad, yn yr Athrofa, (pryd 
bynny yn Llanfyllin), o dan ofal y Dr; G. Lewis, yn y 
flwyddyn 1816, lle bu am flynedd y lle ermawr glod iddo 
ei hun a boddlonrwydd i'w athrawon yr by nododd ei hun 
yn mhob cangen 0 ddysgeidiaeth ag oedd yn cael ei hadd- 
ysgu yn yr ysgol fuddiol ac anrbydeddus honno; bu yn 
hynod ostyngedig ac ufydd i'w athrawon, ac y mae tyst- 
iolaeth, y dydd heddyw, o'i ddiwair ymarweddiad a'i 
dduwioldeb yn yr ardaloedd hynny. Elai allan ar y 
Sabothau i'r cymdogaethau i bregethu, ond rid heb gan- 
iafad ei athraw. Rhoddai daith ar wyliau yr ysgol; a hynod 
dderbyniol oedd yn mhob cymydogaeth yn ei ymweliad. 

Yn y flwyddyn 1822, ymadawodd â'r ysgol, rhoddodd 
daith trwy wahanol ardaloedd. Daeth i'r Casnewydd, 
( Newport J; ac arosodd yno íin mis ar-ddeg, arosodd eil- 
waith naw mis yn Carmel, Cendle, ac yn Rhydyblew. Ym 
fuan or ol hyn cafodd alwad tnfrydol gan yr Eglwys yn 
Llantrisant, ac â bon y cydsyniodd, trwy bwyll ac ys- 
tyriaeth; ac ar y Ofed o Fai, yn y Flwyddyn 1824, caf- 
odd ei neillduo ynoi gyflawn waith y weinidogaeth, ae 
y mae, v dydd hwnw, heb ei angofio gan lawer sydd yno 
ac nis anghofiant. Bu yma ynllafurio gyda chryn lwydd- 
iant yn y dref a'r gymydogaeth, gan fyned oddiamgylch 
gan wneuthur daioni gyda mawr barch a derbyniad gyda 
pbawb o bob enwad, gan ei gymeryd yn esiampl mewn 
hynawsedd a gostyngeiddrwydd. Yn ystod eî arosiad yn 
Llantrisant, priododd â Susanah Hopkins, ar y leg o 
Raefyr, yn y Flwyddyn 1825. Merch ieuanc rinwedd- 
ol, ìawn o dduwioldeb a gwybodaeth ysgrythyfol, ydoedd 
hon. Yr ydoedd yn aelod hardd a defnyddiok er 
ys rhai blynyddoedd gyda'r Trefnyddion yn y lle hwnw, 
yr oedd Mr. Davies yn hynod ddedwydd yn eì ymgeledd 
a buont fyw gan g /dymdeimlo acharu eu gilydd fel Isaac, 
a Rebeca. Ar y 9fed o Gorphenhaf, 1827, ganed 
iddynt ferch; yr hon sydd yn awr yn fyw ae yn grefyddol er 
ys blynyddoedd.  Gofaled Duw am danï, a rhodded iddi 
Ìawero hynawsedd a duwioldeb ei rhieni. Er cymaint 


ye a ——— 














9 


oedd cariad Mr. Davies at yr eglwys yn Llantrisant, nid 
yno yroedd ei faes gweithio wediei fwriadu gan ei feistr 
mawr,— Mae ffyrdd Duw yn y mor a'i lwybrau yn y. 
dyfroedd dyfeion; cafodd alwad gan Eglwys Salem yn 
Llanymddyfri. Ar ol ymgynghori â'i briod-.a'r-eglwys - 
yn Llantrisant a llawer 02 gyfeillion, aca Duw yn benaf, 
penderfynodd. symyd. 1. Lanymddyfri; ar-y 4ydd o 
Chwefror, yn y flwyddyn 1828, cymerodd ofal yr eglwys 
yn Salein ; lley bu ,yn-lafuriogyda llwyddiant, parch, a 
derbyniad gyda.phob graddau, hyd ddydd ei farwolaeth. 
Arol ei ddyfodiad yma,..aeth yrhen addoldy yn rhy 
fychan .i'r ; gwrandawyr, a thynwyd-ef i lawr, ac adeil- 
adwyd .Capel newydd.eang a hardd;'a chafodd-y fraint 
o'i weled. wedi ei .glirio; cyn, ei- farwolaeth... Cynyddodd 
yr eglwys o'r ugeiniau. i'r canoedd, ond yo wyneb pob 
llwyddianta ebysur oddiwrth yr eglwys, cafodd ei ddwys 
ofydio oddiwrth ei anwylaf Susanah. Aeth hon yn glaf 
iawn,a.bu yn hir yn gystyddiol, ond hynod foddlongar 
iewyllys ei Thad nefol, gan bwyso yn gwbl am ei holl 
ar aberth y Cyfryngwr.. Torai allan yn aml, yn ei chys- 
tudd, mewn gorfoledd ,a..diolchgarwch i. Dduw: am 
gobaith gwynfydedig -sydd ,i'r ; saint; : ac. felly: hedeg 
wnaeth ,ei hepaisl, mevn. llawn orfoledd, .at y dyrfa ail 
anedig, ar .y.9fedo Gorphenhaf, yn. y Flwyddyn 1890, 
gan adael priod. tyner, a merch amddifad 1 alaru ar ei 
hol yn nglyn wylofain. Hebryngwyd ei rhan farwol yn 
barchus at ei. .phobli Lantrisant i'w: chladdu.. Yno y 
gorphwys hyd .y boreu mawr.:, Bu. Mr. Daxies yn hir 
yn ofidus a galarus, ar ei hol, a gosedodd. ei «leimladau 
affan mewn galarnad am dani, fel: Dafydd am ei:gyfaill 
Jonathan. . Trwm oedd yr ergyd, ac yntau a'i teimlodd 
yn ddwys am flynyddau ; ond nid yn galaru fel ŵn heb 
obaith: am. hynny, ymdawelai i ewyllys ei Dad nefol, . 
gan ymddigrifw yn ei ferch anwyl hoff:, oud ni Jesgodd 
yn ei lafur gweinidogaethol. , Yn y flwyddyn 1897, wrth 
ei weled. ei hun yn ddiymgeledd, ,a chael ei gyng- 
hoeri gan lawer :o'r brodyr i edrych. am, ryw:âìn i ofalu 
am dano, penderfynodd eilwaith i briodi Mariah Jones, yr 
hon oedd yn aelod yn Salem,er ys.blynyddau, ac yn llawn 
zel grefyddol .a ,gwybodaeth. , Pricdodd.. yr. :28iin o 
Dachwedd, yn y.fwyddyn.a nodwyd. . Bu hon hefyd | 
yn ymgeledd gwmwys iddo, ac o les mawr iddo yn eì . 
amgylchiadau, ,Ganediddynf ferch ar y 3ydd o Fehefin, , 
A 

















6 


yn y flwyddyn I841.' Yr hon, yn bresenol, yw unig 
gysur ei mham, a'i hoffder ynei galar. Bydded i Dad yr 
amddifad, yr hwn sydd yn gofalu am ŷ gweddwon, eu hyni- 
geleddu, a thaned ei aden drostynt ar bob ystorom a ddi- 
chon ei cyfarfod yny byd drwg presenol. Yn awr yr 
ydym wedi bras deithio y rhanfwyaf o fywyd Mr. Davies. 
Fel ac yr oedd yntynu' ymlaen yn y glyn yr oedd ei awydd 
yn cynyddu am wneuthur daioni, ac yn fwy dwys a thaer 
vn ci weinidozaeth cyhoeddus. Er hynny, nid oedd neb 
yn meddwl fod amser ei ymadawiad yn agosau. Tua 
diwedd Medi ymddangosai yn gryn anhwylus, â chyn- 
yddu wnaeth ei glefyd, er ei fod yn ymdrech â'i holl egni 
yn ei erbyn, ac wedi pregethu íinwaith neu ddwy pan'y 
dylasai fod yn y gwely; ond ymgadarnhau wnaeth ei 
glefyd fel gwr arfog, a'i osod yn gwhl anallaog ar eì 
wely, gan gwbl ddiystyru pob dyfais feddygol: ond yn 
wyneb pwys ei glefyd yr oedd ei obaith yn sicr, a byd 
arallyn gwenu ar ci enaid, ae arno chwant i'w ddatod 
a bod gyda Christ, o afael poen a gofid. Er hynny, yn 
wylaid, nid yn rhyfygus. Y mae edrych ar angau yn ei 
wyneb yn gwneuthur anwr o'r gwron mwyaf calonog: 6r 
hynny canodd ychydig cyn ei ymadawiad y pennill can- 
lynol, “Yn yr anial 'rwyf yn griddfan, Am gael gweled 
bryniau Canaan, &c.”' Er fod ei gyfeillion yn addoidd- 
ynt ei hunain ei gyfeillach a'i ddefnyddioldeb ychydig yn 
hwy, wrth'ei weled ychydig yn well nos Wener, nid oedd 
hyn ond llygad o haul eyn ei llwyr guddio dan gwmwl. 
Yn foreu y Sadwrn canlynol, cymerodd ei aden yn dawel 
i fyd yr ysbrydoedd, sef ar yr ail o Dachwedd, yn y 
flwyddyn 1844, yn 44ainoed; y dydd Mercher canlynol 
ymglasgodd fyrfa luosog o weinidogion a chyfeillion 1 
wneuthur y gymwynas olaf â rhan farwol cu cyfaill ym- 
adawedio. Ar ol gweddio a chanu yn y ty, dygwyd ei 
gorph i'r capel, lle y' dechreuwyd trwy weddi gan y 
Parch D. Jones, Gwynfe, ac y pregethwyd gan y Parch. 
D. Williams, gynt o Llanwrtyd, oddiwrth Diar. 10. 7. 
Ynâ cychwynwyd agef tua Phentretygwyn, lle y tradd- 
odwyd prêgeth gwniwysiadol oddiar Ioan. 15. 7. gan'y 
Parth. G. Griffiths, Aberhonddu, ac anerchwyd y gyn- 
nulleidfa niewn modd dwys wrth y bedd, gany Parch. W. 
Williams, Llandilo; terfynwyd trwy weddi gan y Patch. 
R. Jones, Efaldybrenin, yua dychwelodd pawb i'w anedd 
yn brudd a galarus; gan ddywedyd, Ni ehaf weled ei 

















_ 





7 | 
wynebefmwy; canys ni ddychwel efe attaf fi, ond mi 
a af atto ef. 
YCHYDIG YMHELLACH AR NOD WEDDIAD MR, DAVIES. 
Pa un bynag a wnelom a'i cymeryd Mr. Davies fel 
dyn, a'i fel Cristion, yr oedd yn gyflawn, ac yn wrthrych 
teilwng iawn o efelychiad fel esiampl i'w ddilyn, yr oedd 
yn hynod gyfeillgar a chymwynasgar,—yn gyfaill trwy- 
adl bob amser i'w gyfaill; ac ni charai glywed neb yn 
dywedyd yn ddrwg am gyfeillion yn eu eefnau. Nid 
wyf yn credu ei fod yn elyni neb, na neb yn elyn iddo 
yntau, nac o'i achos ef yn tramgwyddo; ei arwydd air oedd! 
Tangnefedd. Hynod adeiladol oedd ei gyfeillach. Nid 
wyf yn cofio i mi fod yn ei gyfeillach heb dderbyn rhyw: 
adeiliadaeth. Byddai yn wastad rywbeth buddiol yn 
cael ei drafod. Canfyddai ei gyfaill draw, ac anhawdd i. 
neb gael ei gyfarch yn gyntaf. Fel cyniydoz a gwladwr, 
carai wneuthur i eraill fel y dymunai i eraill: wneuthur 
iddo i hunan; yr oedd eilygad ai gof yn hynod dda a chraff- 
us,— adwainai gyfaill ar ol ei weled ânwaith ymhen. 
blynyddau, a chofiai pa ley bu y gyfeillach; ond fel 
Cristion a phregethwr, gallwn ei ystyried yn seren o'r 
maintioli mwyaf. Yr oedd yn feddiannol ar symledd 
cristnogol a gostyngeiddrwydd efanzylaidd; teimladau 
drylliog a serchiadiau nefolaidd, a churiad a ffydd gref; 
a'r pethau hyn yu cael eu rheoleiddo gan reswm oddi ar; 
ddeall goleu, wedi eu berffeithio gan wybodaeth. a phrofiad; 
yn ysgolhaig da; er hyny, nid ymffrostiai yn ei ddysg, 
a'i ddawn, a'i wybodaeth. Yr oedd-.yn. bregethwr da, 
yn resymwr cryf, ac ymadroddwr rhwydd, dengar, ac 
argrâffiadol :yn eu -ddoniau;—.yn astudio, ac yn trefnu 
ei fatterion ynddaa chymwysiadol,. Duwdod Crist, a 
gwerthfawrawgrwydd y lawn, a'r angenrheidrwydd o. 
waith yr Yspryd, oeddynt ei folus a'i wastadol fyfyrdodau; 
a dal colledigaeth dyn yn gwbl o hono eì hun, a'i gadwed- 
igaeth o Dduw, yn nhrefn gras yn unig; nid ymrwymai 
wrth gredo neb, ond pornai drosto ei hun yn ngoleu y 
Bibl, fel creadur cyfrifol i Dduw am ddaliadau. Ni charai 
ddadleu er nad oedd yn wan mewn dadl; ond ni phet- 
rusai ddangos ei olygiadau (gyda medrusrwydd) pan 
fyddai achos yn galw, ac nid heb hyny; canys ystyriai. 
hyny bob amser yn tueddui oeri cariad. Nid ynyr ar 
eithfa, yn unig, yr oedd defnyddioldeb Mr, Davies, ond 
yr oedd yn feddiannol ar gymwysderau neilldwol.yn y 


a 








EIEYOIDAHEET YG YA AO NN 








































8 


gyfeillach eglywsig, a dygai, trwy ei bwyll a'i hnnaws- 
edd, lawer o bethau dyrus ac anhawdd i benderfyniad 
boddhaol, heb friwio teimladau neb. Ychydig, os neb, 
a lafuriasant yn fwy caled na Mr. Davies,— Pregethai 
dir gwaith bob sabboth i'r un gwrandawyr, a phed- 
air unwaith yn y mis, trwy y bregeth yn y gweithdy 
[Workhouse], heblaw. galwadau eraill yn yr wythnos, . 
megis bedyddio ac ymweled â'r cleifion, angladdau, a 
llawer o. bethau eraill ag. oedd yn. galw am dano fel , 
gweinidog; dywedir iddo bregethu o 45 i 18 pregeth, 
yrun wythnos, ìi glyw. yr un gwrandawyr-ar ryw achlys- 
ur, yr.oedd- hyn. yn ddiau yn. galw am. lafur a, phar- 
odrwydd mawr, a hynod-allu meddyliol. Ni: chy-. 
hoeddai ryw lawer trwy yr argraff wasg; yr oedd ei . 
lafur a'i ofalon. yn ei rwystro.yn ei amcanion yn byn, yn. 
aml. Er hyny cyhoeddodd umryw fân bynciau a thraeth- 
odau, a rhai pregethau; megis; Rhagluniaeth, &c.; ac 
y mae etto ryw swm o ysgrfeniadau yn meddiant ei ; 
weddwar ei ol; ond ynchunol;ei ddiwydrwydd a'i lafur, ei; 
symyd a gafodd at ei wobr, a'n gadael ninau yn yr anial, 
am ronyn; ac.nid oes cenym and cofjo yr amser gynt, ac. 
ymdrechu gwneuthurei gynghorion, a dilyn ei esiamplau , J 
uewn dwys alar, 2. Cor, 12. 9.. oedd ei bregeth olaf. r 








Mewn bedd y gorwed y gwron, —gloywaf, 
A glewaf oddynion; 
Y eìn a'r cain amcanion, — 


Diwyd fardd dan fwrdd y don. 





ALARNAD. y 


1.. Mae rhagluniaeth ddoeth y nefoedd ; 
Im i'n ddyrus nos,a dydd,— 

Methu gwel'd trwy'r tew,gymylau , 
Y (dyfnderau ynddi sydd; 

Fel mae'r olwyn fawr yn gweithio 
L berffeithio plant y nef: 

Weithiau chwerwon ddyfroedd Mara: ; 
Weithiau wledd o Salem dref. 





9, Weithiau fry ar. Pisga fynydd, 

Syllu tegwch Canaan draw, 
Eilwaith obry. yn y dyffryn, 

Mewn wylofain, poen .a braw; 











Weithiau gwyntoedd eryf yn rhuthro, 
Nes diwreiddo cedrwydd mawr 
Braidd â natur ar eì chyflwng— 
Bron ymollwng iddo lawr. 


Ninau ynghanol yr ymdaro 
Yn ymrwyfô hyd yr ên. 

Ileb gael gweled er ys dyddiau, 
Wyneb huan ar eì gwên 

Ar nosweithiau blinion, tywyll, 
Methu teithio fawr yn mlaen; 

O na chelem nawr ì'n tywys, 
Wych arweinydd fel o'r blaen.. 

Coll'som un a garai 'n llwyddiant, 
Yn mhob rhinwedd, gras, a dawn, 

A chael plant yn etifeddiaeth, 
1 wybodaeth am y iawn; 

Davies ddoniol hedodd ymaith,— 
Gwr defnyddiol yn y dre; 

Nawr rwy'n methu gwel'd yn unlle, 
Un o'i ddefnydd yn ei le. 


Gwr mewn llafur mawr a lludded, 
Yn ymboeni gydu'r gwaith, 
Er mai pleser calon ydoedd 
Ei holl lafur ar ei daith; 
Gwr oedd hwn o. wyllys calon, 
Dros ei Arglwydd yn y byd; 
Gan ymdreulio, yn ddiflino, 
Gasglu 'r perlau gwerthfawr, drud, 


Rhai oedd Iesu wedi brynu, 
 (Trwy'ddo golli 'i werthfawr waed); 
Pan yn sefyll dros bechadur, 
I gael iechydwriaeth rad,— 
Hwn gyhoeddai, hwyr a boreu, 
Nes daeth terfyn ar eì oes, 
I fod Duw yn foddlon maddeu, 
'Trwy rinweddau gwaed y groes. 


Cyfaill oedd i'r claf a'r clwyfus, — 
Tangnefeddus yn ei le, 

Fel nad oedd y gelyn gwa>thaf 
'N medru beio arno fe: 








A DN 




























10 
Ydoedd gyfaill hyd yr eithaf 
Idd ei gyfaill yn mhob man; 


Ond am elyn, nis gwn iddo 
Wneuthur hynny idd ei ran. 





S8. Gwiliwr oedd a llygad effro, 
Fe ganfyddai draw y gwall, 
Gan roi rhybudd i'r byddinoedd 
l ymarfogi rhag y fall; 
Gwron oedd o gryf gynheddfau, 
Fe'u defnyddiai gyda ffydd, 
Gyda'r praidd ar noson dywyll, 
N»s cyrhaeddyd gwawr y dydd. 


9. Ond yn nghanol] grym a defnydd 
(Ninnau 'n addo mwynder maith), 
Buan, buan, hedodd ymaith, 
Fe ddaeth terfyn ar ei daith; 
Hedeg wnaeth i'r ardal dawel, 
Lle nad oes cystuddiau blin, 
Lle mae'r teulu gyd yn. moli, 
Gyda'r lesu yn ddiflin. 


10. Felly yr oedd.arfaeth nefoedd, 

Felly yr ordeiniodd Duw ; 

Byddwn ninnau yma'n barod—, 
Llefwn am gael gras i fyw; 

Fel bo angau, pan y delo, 
I ni'nelw ac yn fraint, 

A bod genym sicrwydd gobaith, 
Am drigfanau pur y saint. * 


Tl. Gwlad yr hedd a gloyw afon, 
Gwlad a ffynon bywyd pur, 
| Gwlad a dolydd gwyrdd meillionog, 
( Gwlad He nad oes dalen sur, 
Gwlad a'i chycau 'gyd yn flodeu, 
Gwlad y mwyn dawelwch mawr, 
Gwlad lle nad ddaw gelyn iddi 
Ddim o amser hanner awr; 









12. Gwlad ac awyr ddigymylau, 
Gwlad o iechyd pur heb haint, 
Gwlad â'r lesu 'n gyfrwng goleu, 
Dyma hardd drigfanau'r saint 







































11 


Lle mae heddwch fel yr afon, 
Iechydwriaeth fel y mor, 

Ac anfeidrol rin y cariad 
Yno, yn anherfynol stor.: 


13. Dyma'r lle mae'r santaidd dyrfa, 

Ar ben banau'r gwynfyd pur, 

Yn cael syllu, gyda phleser, 
Lawr i droion anial dir ; 

A chael tynu yn llon pan mynont, 
Oddi ar bren y bywyd llawn, 

Fyrdd o ffrwythau, peraidd addfed, 
O anfarwol fywiol rawn. 


14. Dyma'r lle mae'r oll yn degwch, 
Mwy prydferthwch nag yw'r wawr, 
Ac nis gellir eì gyff lybu. 
I ddim sy yma ar y llawr; 
Am fod Iesu yn ei degwch 
Yn prydferthu yr holl wlad, | 
Pawb yn llon a'u llygad arno, | 
Am ei Iechydwriaeth rad. 


15. Y mae'r dyrfa hardd, oruchel, . 
Oll mewn llawn awyddfryd pur, 
Am y cyntaf am gael parchu'r 
Gwr fu'n diodde'r hoelion dur; 
Pawb yn taflu'u hauraidd goron, 
Arwydd gostyngeiddrwydd mwyn, 
Gan gydnabod-gyda phleser 
'Rhwn fu farw er eu mhwyn. 





16. Ac a chwariant auraidd delyn, 

Honno'n llawn o aidd y ne; 

Gwedi ei thanno am y tynn? 
Felns foliantiddo fe: 

Mi ddychmygai gwelai DAVIEs 
'Nawr yn hwylus gyda'r llu; 

Edyn Angel 'nawr sydd ganddo, 
Yy olwg arno sydd yn gu. 


17. Wedi'i wisgo mewn gogoniant, 
Hon yw mantell gwlad y gwawl; 
O na chelwn innau nabod 
I fod genyf iddi hawl: 














TS., 












19. 


























OS 









21, 


12 


Dacw dyrfa ddisglaer, danbaid, 
'Nawr yn hedeg yn y nen, 

Ac yn nesu nes-nes yma, 
Yn fuan byddant uwch fy nìhen. 


Y mae'r olwg yn fawreddog, 
Tanbaid yw ei hesgyll hwy ; 
Maent yn myn'd yn gynt na'r awel, 
? Treiddiant yr awrygylch trwy; 
Mi ddychmyga gwelai DAVIES 
'Nawr yn hoenus gyda'r rhain, 
Yn ehedeg yn fawreddog, 
Gorwych yw ei edyn cain. 


Y mae 'i wyneb yn ddisgleiriach, 
Mil rhagorach nag yw'r wawr, ' 
Dmunoldeb a sirioldeb 
Megis gynt ei dymer 'nawr; 
Y mae i gyd yn orchuddiedig 
A rhyw:berlau gwerthfawr drud, 
Rhai a gerfiwyd yn y nefoedd, 
Anwybodus iawn i'r byd. 
Arnynt-oll mae dirgel arwydd, 
'Rhwn nas gŵyr ond sawl a'u ca; 
Dyma roddion Brenin Alpha, 
Rhai'n areir i'r gweision da: 
Aros, Davies, pwylla ronyn, 
Gadi'msiarad gair yn llyn, 
Er fy modiyn,yr anial, 
Tithau wedi croesi'r glyn. 
Gad i'm wybod pa'm yr hedaist 
. Fi mor ebrwydd tua thre” 
Praidd ar wasgar yn yr anial, 
'Tithau draw yn salem dre'; 


Wedi gadael-y ma'r cleddyf, 


Ynagenyt balmwydd: glân, . 
Ynlle cario croesau blinion 
“Genyt.goron wych ei grâll. . ; 


To be sure.  Aitì sydd yna, 


A 


Fy hen gyfaill ddyddiau gynt? 


” Ti gai lŷwed yn bur araf. 


Beth o'm hanes a fy hynt; 











23 


25. 


26. 







































13 


Yr oedd genyf gymaint gwyllys 
Gyda'r eglwys yna fyw, 

Nes daeth galwad yn bur sydyn 
I fy hol. i deulu Duw. 


Nid o'wn foddlon adael ceraint, 
Nid o'wn foddlon ?adael plant, 
Chwaitbach priod wych, anwylgu ; 
Ond mi ge's fy nghyrchu bant: 
Da imi, yn wyneb taro, 
I fod genyf sylfaen dda, 
Wedi 'i gwneud ar Graig yr oesoedd,— 
Hono'n unig a barha. 


Ond yn awr ni chym'rwn filiwn 
O'r pleserau goreu ge's, 

Am wneud trigfa ar y ddaear, 
Can's ni fyddai hynny les ; 

'Roedd fy ngwaith:i wedi 'i orphen, 
Dyna fel y trefnodd-Duw ; 

Bydd yn foddlon dros fyr dymor, 
Does ond amser bach ifyw. 


Yna cei roi'r cleddyf heibio, 
Cei: y palmwydd yn eì le, 
A mil myrdd o roddion hyfryd 
Gei di hefyd gydag E? : 
Aros, DAVrEs, yma ronyn, 
Osna'th gadwaf yn rhy hir, 
Y mae ynof innau awydd 
Am gael gwybod am y gwir. 
A oes canu yn y nefoedd, 
Pregethu a gweddio'n daer ? 
A oes darllen.a myfyrio 
Yno yn y santaidd air ? 
A yw'r dyrfa yno'n gweled 
Siriol wyneb Brenin nen ? 
A yw'r gwanaf yn y llwythau 
Yno'n cael coroni i ben? 
Beth yw'r arwydd mawr o urddas 
Ag sydd yna yn y nef? 
A yw pawb o'r dyrfa'n gweini 


Yn eu cylchoedd iddo Ef? 
b 










ed 











































YDYN i FY 


TI Yu 
4 


14 
« Nid yw'n perthyn i ti wybod 
Am drefniadau nef y nef; 


Ymwrola ar y ddaear, 
Am gael prawf o'i gariad Ef.” 


28. Hwn a dynn y llwythau adref, 
Draw o bedwar cwr y byd ; 
Ac ni ad ei orchwyl heibio, 
Nes cael pawb o'r teulu 'nghyd 
Y mae gorwych ddull y nefoedd 
Uwchlaw deall pryfyn gwael, 
Ac nid cymmwys ar y ddaear 
Iddo yna idd ei gael. 


29. Y mae yma wych gyneddfau 

Wedi 'u glowi fel a thân, 

Medrant dreiddio i ddyfnderoedd,— 
Anfarwoldeb yw eu cân. 

'Wyt ti'n cofio yr hen wreigan 
Oedd yn cwynfan dan y gair ? 

Y mae hono fil mwy synwyr 
Nag 'r oedd Roberts, Llanbrynmair. 


30. Pethau bychain yw'r dirgeloedd 
Oedd fel moroedd yn y byd, 
Y mae'n deall yn ehangu, 
Ac mae i ehangu o hyd; 
Nid yw'r goreu ar y ddaear, 
Yn-ei ddawn athrylith gref, 
Ond du gwmmwl i'w gydmaru 
Wrth y gwaela” yn y nef. 
31. Dyma'r wlad lle mae darlithiau, 
Nad oes gallu yn y byd 
Idd eu derbyn i'r eglurdeb 
Maent yn cael eu rhoddi 'nghyd ; 
Gwlad yw hon o bur eglurdeb, 
A disgleirdeb fel yr haul, 
Ac mae'r oll yn dod i'r goleu, 
Trwy rinweddau Adda 'r ail. 
39, Y mae llawn gyfrolau'r nefoedd 
Yn agored o fy mlaen, 
Medraf ganfod mewn munydyn 
Fwy nag einioes fel o'r blaen; 





AS. 
“Gwlad yw hon o lawn dawelwch, 
A phrydferthwch trwy'r holl le; 
'Ymwrola ìi fod yn barod, 
Rhaid i minnau dynnu'i dre.” 
33. Yna gwnaeth yn ebrwydd godi, 
Fel rhyw eryr cadarn cry' ; 
Buan, buan aeth o'r golwg, 
Yn y cwmwl goleu fry: 
Roedd yr olwg yn ardderchog 
Arno'n cychwyn yn ei hynt, 
Gyda'i wallt modrwyog arian 
Yn cyhwfan yn y gwynt. 
34. Yn fawreddog 'roedd yr olwg, 
Mewn llawn syndod yr e's i; 
Ac a syrthiais ar y ddaear,— 
Yno'r wylais ddw'r yn lli, 
Am nad allwn ddal yr olwg. 
Oedd yn ogoneddus fawr, 
Heb ystyried y mai pryfyn 
Ydyw pob un ar.y llawr. 
35. Darfu Davies fwyn ein gadael, 
Pan oedd yn ei gyflawn glod ; 
Cyn i'w ddyddiau lawn gyrhaeddyd 
Pedwar deg au phedair oed; 
. Âr yr ailfed dydd o Dachwedd, 
_ Yn bur foreu gyda'r wawr, 
Gadael wnaeth y corph oedd afiach 
I gael enaid holl iach 'nawr. 


36. Oedran Drenin y brenhinoedd, 
Pan gymerodd hyny le, 
Ydoedd gyflawn fil ac wyth gant 
Ac atddodi 'i oedran e'; 
Yna gadael wnaeth ei ofid 
Am lawenydd uwch y ser, 
Ac oernadau dyffryn galar 
I gael seinio authem ber, 
37. Duw fo'n nodded 'nawr i'r weddw, 
TTanned drosti 'i aden glyd 
A boed iddi byth yn gymorth, 
Tra f'o yn yr anial fyd: 


i 





FU 


<< 





16 
i: -Meistres Davies, peidiwch wylo, 
' Er mewn gofid yn y glyn, 
Dros-brydnawn y bydd wylofain, 
Cyn y boreu derfydd hyn. 
Duw fo'n nodded i'r amddifaid, 
Sy'n galaru yny glyn, 
Rloed ei ysbrydidd eu cynnal 
Neseudwyni sion fryn 
Bydded iddo idd eu nhoddi - 
Yma yny storom grof, 
o..A plian hyddo^u dydd yn darfod, 
;:*Gael cyfarfod yn y Nef, 
.. Boed-i Mary a Chathrina 
Gofio.fod eu Tad yn fyw; 
Er mai tyfier mwyn a gollsant, 
Etto mwynach ydyw Dnw; . 
Bydded iddynt bwyso arno, 
'Nol y cyngor ga'dd ei r01; 
A thra byddont yn y: anial, 
Byth at wagedd i ymdroi, 


Boed.i Salem gael ei nhoddi 
. Gan Breswylydd mawr y berth, 
Bydded ynddi dân yn llosgi, 
Bywyd o anfeidrol werth ; 
Hwnw losgo'n lân y sorod, 
Gadwo yr anghydfod draw, 
Fel na ddelo'r baedd i dwrio 
Nag i beri iddynt fraw. 

Boed i REEs, y newydd gennad, 
I gael nabod nodded Duw ; 
Gyda'r praidd tra fyddo yn aros, 
Aco fewn y byd yn byw: 

Profi gelo wlith y nefoedd, 
Yn ireiddo 'i enaid gwan, 

A goleuni'r Dwyfol Ysbryd, 
'Fros ei fywyd idd ei ran. 





DIWEDD 


GR 
z 


ARGRAFFWYD GAN J. MORRIS, LEANYMDDYFRI. 





